'f 




MJALLHYIT. 

ÆFINTÝRI HANDA BÖRNUM, 

MEB 17 MYNDUM. 




M. GRÍMSSON 

hofur íslenzkafc. 



KAUPMANNAHÖFN. 

A kostna<b E. Jónssonar. — Prentaft bjá Louis Klohi. 

Í852. , ( / 

t 



J3a<b var einu sinni uni hávetur í ákafri 
snjókomu, aí) drottning nokkur sat vií) 
gluggann í höliinni sinni, og var aí) sauma. 
En gluggagrindin var úr hrafnsvörtu 
«íbenholtiv> *). Henni varí) pá litií) iit uin 
gluggann á mjöllina, sém hlóí)st nií)ur í 
gluggatóptina , og sem var svo drifthvít 
aí) þaí) var undur. Hún stakk sig þá á 
nálinni í fingurinn, svo aí) pa?) hrutu 
niour fá-einir blóí)dropar á gluggakistuna. 
En þegar hún sá, hversu hií) rauí)a var 
fagurt hjá drifthvítri mjöUinni, pá hugsafci 
hún meí) sjálfri sjer: «J)a?) vildi jeg a?) 
jeg ætti mjer svo lítií) barn , cins hvítt 
og mjöll , eins rautt og blóí) , og eins 
svart og gluggagrindin sú arna.» 

*) Eins konar trjc. 

t* 



4 




Skömmu sí?)ar eignabist drottningin 
ofur-litla dóttur, sem var eins hörunds- 
björt og mjöll 9 eins fagurrjóí) og blóí), 
og eins hrafnsvört á bár eins og «íben- 
holt» . Af þessu var hún kölluft Mjall- 
hvít. En stuttu eptir fæfcingu hennar 
andaftist drottningin, móðir hennar. 

9 

Arií) eptir tók konungurinn sjer a?)ra 
droltningu. |)af) var dáindis frií) kona, 



4 



en ákaflega drambsöm. Hún gat ekki 
vitaí) paí), aí> neinn kvennmabur væri sjer 
frfóari. 

■ 

þessi nýja drottning átti sjer fáránlegan 
spegil, sem hún var vön a<ö skoiba sig í, 
og segja : 




„Spegill, spegill, herrn þú: hver 
hjer á landi fríöust erl" 



<; 

Og af J>ví a¥) hún vissi, a<5 spc!>illinn 
fór aldrei meb ósannindi , J)á var hún 
ánægfc 9 J>egar hann sagfci : 

„Frú mín , drottning , fegri þjer 
finnst ei nein á landi hjer!" 

En Mjallhvít konungsdóttir óx upp og 
varí) einatt írfóari 9 og J)egar lnin var 
or?)in 7 ára gömul 9 J)á bar íuin af öllum 
konum 9 og var miklu fríbari en drotfn- 
ingin , sfjúpa hennar. pá var J>a?) einu 
sinni sem optar 9 i\b drottningin gekk a<& 
speglinum og mælti : 

„Spegill, spegill, herm þú: liver 
hjer á landi fríbust er! tt 

J)á svaraibi spegillinn 9 og sagfci: 

„Frú min, drottning, frfó sem engill ])ú er, 
en af þjer samt hún Mjallhvít í fríbleika ber !" 

J)egar droftning heyrfti J>effa 9 J>á varí) 
henni bilt nijög vií) 9 og folnafci upp af 
öfund og reioi. Upp frá peirri stundu 
gat luin aldrei lilií) Mjallhvít rjellu auga ; 
svö var henni illa vií) barnií). Ofund og 
drambsemi lögbusl nii svo Jnmgt á hina 
voiídu konu 9 a¥> hún ætlafci a% sálast, 
og hatí)i engan stundlegan frií) ? hvorki 
dag nje nótt. Hún kallaði J)á loks fyrir 



sig éinn af vei&imönnum konungs og 
sugfti : «Far J>ii meí) hana Mjallhvít litlu 
langt iit á skóg; pví jeg get ekki horft 
á hana framar. J)ar skalt pú drepa hana, * 
og færa mjer úr henni lifur og lungu 
til merkis um, aí) pú hafir gjört eins og 
jeg sagí)i pjer ; . 

Veií)ima?)urinn fór pá á slaí) meí) 
Mjallhvít, og pcgar hann kom út á 
skóginn, dróg hann sver?) sitt úr slií)rum, 
og ætla?)i ab reka hana í gegn meí) pví. 
Hún fjell pá á knje fyrir honum, spennti 
greipar, leit á hann, hií)jandi vonaraugum 



8 

* 

°S sagí)i : «Æ , góSi vin , gef J>ú mjer 
lífj jeg skal J>á hlaupa út á skóg og 
aldrei koma lieim aptur í ríLiÖ .» Veifci- 
maðurinn komst J>á vií), kenndi í brjósti 
um hana og sagiöi : «Hlaupfu J)á undir 
eins burtu hjeí)an, vesalinpir !» Villudýrin 
verí)a ekki lengi aí) rila liana í sig, 
hugsaí)i hann, og J)ó fannst honum, eins 
og aí) J>aí) væri velt steini frá hjaiianu 
á sjer, aí) J>uría ekki ai) drepa hana 
sjálfur. 

I sama bili kom J>ar aí) ungur villi- 
gölturhlaupandi, sem veií)imaí)urinn drap. 
Hann tók úr honum lifrina og lungun 
og færí)i drottningu pau til sannindamerkis 
um pat), hversu vel hann helí)i framkvæmt 
boí) hennar. 



9 



w 

Eldama?)ur drottningar varí) nii j>egar 
aí) matrei¥)a lifrina og lungun, og hin 
vonda drottning bor¥)a?)i J>au í þeirri 
trú , afc j>a?) væri lifur og lungu Mjall- 
hvítar. Hún var svo viss uni j>etta, a¥) 
hún hirti alls ekki um a?) leita frjetta 
hjá töfraspeglinuin sínum ; j>ví hún JxSttist 
viss um 9 aí) nú væri hún fríbasta konan 
á landinu. Vei<biinanninum gaf hún ærna 
peninga fyrir handarvikií), og til j>ess a?) 
j>egja yfir ódæ?)isverkinu. 

En nú er a?) segja frá Mjallhvít, j>ar 
sem hún var alein úti á skóginum. Hjarta 
hennar var fullt af angist og kví?)a ; j>ví 
hún sá sjer engrar bjargar von, vesalingur. 
Hún fór j>á a¥) hlaupa, og hljóp í daufcans 
ofbobi yfir hvaí) sem fyrir var¥), e ggj a g r jót 
og urfcir. Villudýrin hlupu framhjá henni 
og allt í kring um hana, en gjörbu henni 
ekkcrt mein. Hún hljóp sem Íætur togu¥)u 
pangaí) til um kveldi?) ; j>á sá hún ofur- 
líti?) bús, og inn í j>a?) lór hún til j>ess 
a?) hvíla sig. 

Inni í húsinu var allt líti?) , en svo 
snoturt og j>rifalcgt 9 a?) j>a?) var hin mesta 



10 



snilld. J)ar stóí) horí) me¥) drifthvílum 
dúki á og sjö diskum. Vií> hvern disk 
lá ofur-lítill spónn, linífur og gaffall, og 
sitt vmstatipií) stóí) hjá hverjum þeirra. 
Vií) vegginn slóbu sjö dálítil rúm, hvert 
vií) hlfóina á öí)ru , og voru sængur- 
klæí)in öll saman miallhvít. 




Af því ab Mjallhvít var nú orðin hæ?)i 
þyrst og svöng, J)á borí)aí)i hún sinn 
munnhitann af hverjum diski, og drakk 
sinn dropann úr hverju staupi ; j>ví hún 
vildi ekki taka allt frá neinum einum. 
])egar hún var búin a¥) pessu^ lag¥)i hún 
sig upp í þaí) rúmiib ? sem næst henni 
stóí) , og ætlaí)i aí) hvíla sig ; j>ví hún 



I 



var ákaflega göngumó?) og lúin. En 
rúmi?) var henni ekki mátulegt, svo hún 
reyndi híb næsta, og íór J>a?) éins. Síí)an 
reyndi hún hvert a?> ö?)ru, og loksins 
var hi<b sjöunda riimib mátulega stórt 
fyrir hana. Hún laglbist J)á nifeur í J)a?), 
las kveldbænirnar sínar og sofna?)i. 

f)egar dimmt var oröife komu Jieir heim, 
sem hiisií) áttu 9 en J>a?) voru sjö dvergar 9 
sem liffeu af J)ví, aí) grafa upp úr íjöll- 
unum guli og silfur. 

Dvergarnir kveiktu sjö ofur-lítil ljós, 
og J>egar birti í húsinu, sáu J>eir undir 
eins, aí) par haPbi einhver komif) ókunn- 
ugur ; J)ví J)ar var ekki alit í J)eirri röí) 
og reglu , sem J)eir áttu von á. Hinn 
fyrsti sagí)i : «Hver hefur sezt á stólinn 
minn?» Hinn annar: «Hver hefur bor?)aí> 
af diskinum mínum?» Hinn J>ri?)ji : «Hver 
hefur bitií) í braufeií) mitt?» Hinn fjóribi: 
«Hver hefur sniakka?) á suflinu mínu?» 
Hinn íimmti : «Hver hefur farií) meb 
gaífalinn minn?» Ilinn sjötti: «Hver hefur 
skori?) me<b hnífnum mínum ?» Hinn sjöundi: 
«Hver hefur sopi?) á staupinu mínu?» 

J)á lcit hinn fyrsti vií), og sá a?) rúmi?) 
sitt var bælt. «IIver hefur lagzt í rúmfó 
mitt?» segir hann. J>á spruttu upp allir 



i 



12 

tm' ' • ■ * r 

. - <- • tat wö * 

dvergarnir, og litu hver á sitt riim og 
sögí)u hver fyrir sig : «Sko 9 einhver hefur 
farií) upp í initt rúm og bælt paí) ni?)ur !» 
En J)egar himi sjöundi gælti 1 sitt rúm 9 
sá hann Mjallhvít liggja J)ar og sofa. 
Hann kallaði J)á á lagsmenn sína 9 og er 
J>eir sáu hva?) um var aí) vera 9 |>á hljó?)ubu 
peir upp yfir sig af undran og gleí)i. 
þeir komu meí) öll sjö litlu Ijósin, og 
sko?)u?>u Mjallhvít í krók og í kring. 
«Nei 9 nei 9 » — sög?)u J)eir — «en hva?) þa?) 
er fallegt barnib a?) tarna U Og litlu 
dvergarnii* hoppu?)u upp af gle?)i 9 en 
vöriÆust J)ó a?) vekja Mjallhvít , og Ijetu 
hana sofa í næ?)i í litla rúminu. Hinn 

i 

sjöundi dvergur svaf um nóttina hjá lags- 
mönnum sínum 9 eina stund hjá hverjum 
— og J)á var nóttin á enda. 

j)egar Mjallhvít vakna?)i morguninn eptir, 
J)á var?) henni kynlega vi?) 9 J)egar hún 
sá alla sjö litlu dvergana. En peir voru 
ósköp góbir vi?) hana og sög?)u : «Hva?) 
heitír J)ú?» — «Jeg heiti Mjallhvít.» — J)á 
spur?)u dvergarnir hana a?), hvernig hún 
hef?)i pangab komizt 9 en Mjallhvít sag?)i 
peim allt eins og var 9 um vondu stjúpuna, 
og veibimanninn 9 sem gaf henni lífi?). 



Hiin sag?)i peim frá pví ? hva?) hún hefí)i 
hlaupií) langan , langan veg , panga?) til 
aí> hiín hefði á endanuin fundi?) húsií). 

pá sögí)u dvergarnir : «Ef J>ú vilt Ver?)a 
búslýran okkar, biia um riimin okkar, 
sauma , pvo og prjóna , og halda öllu 
hreinu og íaguSu, sem í húsinu er, |)á 
mátt pú vera hjá okkur, og |>ig skal ekki 
bresta neitt.» 

Mjallhvít gekk aí) pessum kostum, og 
tók undir eins til starfa. Dvergarnir fóru 
á hverjum morgni í bítií) út í fjöliin a?) grafa 
upp gull og siífur. En pegar peir komu 
heim á kveldin, pá varí) allt aí) vera í 
sinni rjettu rob og reglu heima fyrir. 
A daginn var Mjallhvít jafnan ein heima. 
j)ess vegna sögí)u dvergarnir vií) hana : 
«Vara?)u pig á henni stjúpu pinni ; hún 
kemst brábum a?) hvar pú ert ; pú mátt 
pess vegna aldrei nokkurn tíma hleypa 
neinum manni inn fyrir dyrnar , pegar 
pú ert alein heima,» 

Nú víkur sögunni heim aptuií' í kon- 
ungsríki?) , par sem hin vonda drotlning 
póttist hafa bor?)a& lifur og lungu Mjall- 



hvítar. Henni kom ekki annaib í hug, en 
aí) nú væri hún pó lang-fríí)ust allra 
kvenna á landinu, svo þaí) var í gleí)i 
sinni ai) hún gekk einu sinni til spegilsius, 
og sagfti : 

i * 

9 




„Spegill, spegill, herm þú: hver 
hjer á landi frfóust erl tó 



pk svaraí)i spegillinn : 



15 



„Frú mín, drottning, fríöust ert þú, 
frfóari öllum, sem hjer eru nú; 
en Mjallhvít, som fór yiir fjöllin þau sjö, 
og fæftist nú upp hjá þeim dvergunum sjö, 
er þúsund-falt frfóari' en þú ! u 



Vií) J)essa óvæntu fregn brá drottningu 
lieldur en ekki í brún ; J>ví bún sá nú, 
a?) vefóimafturinn bafí)i prettaí) sig, og 
aí) Mjallhvít var enn á lííi. Og J)egar 
bún vissi nú, bvar hún var nifcur komin, 
J)á hugsa?)i hún ekki um neitt anna?) en 
J)aí) , hvernig hún fengi ráí)ií) hana aí 
dögum; pví nú haf?)i hún engan fri?) í 
sínum beinum fyrir öfund og veibi yiir 
J)vi 9 a?) hún var ekki fn?)ustallraá landinu. 
En til pess a?) áformi?) mistækist nú ekki, 
rjefti hún af, a?) vinna i\b J)ví meb eigin 
hendi. þetta var samt enginn hæg?)ar- 
leikur; J)ví nú mátti enginn ma?)ur vita 
af. Eptir langa umhugsan rjeí)i drottning 
J)a?) af á cnu^uuim a?) lita sig í framan, 
afmynda sig, og ; taka á sig gerli gamallar 
sölukerlingar. I J)essum ham var engum 
lifandi manni unnt a?> J)ekkja hana 9 og 
svona kom hún til dvergabæjarins. Mjall- 
hvít var J)á ein heima, J)egar kerling bar?)i 
a?) dyrum, og sag?)i : 



16 




«Góban varning ! gott verb U Mjallhvít 
lauk upp glugganum , leit út og sagbi : 

«Sæl og blessub, fcona gób ! Hvab kaíib 
|)jer á bobstólum ?» — Góban varning, 
fallegan varning!» segir kerling. «Jeg 
bef allavega lit mittisbön^.» Síban tók 
bún upp grænt silkiband og sýndi benni. 
pa hugsabi Mjallhvít meb sjálfri sjer: 

«J)essari konu má jeg án efa lofa inn ; 
hún er rábvönd og sibsöm, og hefur ekk- 
ert íllt í huga.» Hún lauk pá upp bæ- 
jardýrunum og keypti græna silkibandib. 



17 



— aBíddu vib 9 harnib gott !» — segir 
lterlingin — ahvernig fer mittisbandib á 
J>jer. Komdu , jeg skal láta þab á J)ig, 
eins og J>ab á ab vera.» — Mjallhvít fór 
J)á í grannleysi til hennar og ljet hana 
binda um sig nvja bandinu fallega. En 
kerling var J)á eigi handsein o^ reyrbi 
svo fast ab Mjallhvít, ab hún nabi ekki 
andanum, og datt eins og dauí) nibur. 
«Nú er fríbleikinn J)inn farinn» , sagbi 
kerling, ogskundabi heim til sín. Skömmu 
eptir komu dvergarnir heim, og urbu 
J)á hræddir mjög, er peir fundu sína 
ástkæru Mjallhvít örenda á gólíinu. 



18 

peir tóku hana upp og sáu J>egar, ab 
hún var mikils til ofstrengd um mittib. 
J)eir sprettu af henni klæbunum og skáru 
a mittisbandib , og raknabi þá Mjallhvít 
brátt vib aptur. En þegar dvergarnir 
heyrbu hvernig á stób^ sögbu þeir : «Hin 
gamla sölukona hefur en^fin önnur verib 
en drottningin, stjúpa pm. Varabu pig, 
Mjallhvít, og lofabu engum lifandi manni 
inn til pín, þegar pú ert ein heima.» 

En |>egar hin vonda kona var heim 
komin, gekk hún ab speglinum, hróbug 
mjög í huga, og segir: 

„Spegill, spegiil, herm þú: hver 
hjer á landi fríöust erl" 

pk svarabi spegillinn, og sagbi: 

„Frú mín drottning, fríöust ert þú, 
fríöari öllum sem hjer eru nú; 
en Mjallhvít, sem fó*r yfir fjöllin þau sjö, 
og fæÖist nú upp hjá þeim dve^gunum sjö, 
er þúsund-falt fríöari' en þúl" 

j>egar drottningin heyrbi j>etta, j)á varb 
hún svo reib, ab pk lá vib ab hún fjelli 
í ómegin; jm hún sá, ab Mjallhvít var 



19 



enn a líli. Hiin fór pk aptur ab hugsa 
sjer upp ráb til þess 9 ab stytta henni 
aldur, og bjó nú til svo baneitraba hár- 
greibu, abhver seni ^reiddi sjer meb henni 
varb ab deyja. Siban tók hún ab nj^ju 
ásig geríi gamallar komi; en allt öbruvisi 
en hib fyrra skiptib, og gekk til dverga- 
bæjarins í skóginum. j)ar barbi hún ab 
dyrum og sagbi: 




aGóban varning, gott verb !» Mjallhvít 
leit út um gluggann og mælti : «Jeg ma 
ekki lofa neinum lifandi manni inn 1 

2* 



20 

I 

bæinn.» pk segir kerling : «Sko , eru 
petta efcki fallegar hárgreibur?» og um 
leib sýndi hún henni eitrubu greibuna. 

Mjallhvít leizt svo vel á greibuna, ab 
hún lauk upp bæjarhurbinni, og keypti 
hana. f)á segir kerling : «Má jeg efcki 
greiba J)jer, barnib gott?» Mjallhvít komu 
engin svik í hug, og kerling var pegar 
farin ab greiba henni. Fjell hún J)á undir 
eins daub nibur 5 pví svo var eitrib 1 
greibunni magnab. «Nú vona jeg ab pab 
verbi bib á pví, ab Jní lifnir jvib aptur 9 » 
sagbi kerling, og skundabi heim til sm. 
En þab vildi svo vel til, ab dvergarnir 
komu f)á heim í sömu svifunum. jþegar 
J)eir sáu hvernig komib var, grunabi J)á 
undir eins, ab pab mundi vera af völdum 
hinnar vondu drottningar. |>eir leitubu 
á Mjallhvít, og fundu loksins eitrubu 
greibuna í hári hennarj J)ví drottning 
hafbi látib hana vera J)ar kyrra til pess 
ab eitrib úr henni neytti sm betur. J)eir 
tóku greibuna burtu, og raknabi Mjallhvit 
J)á brábum vib aptur. þegar hún var 
komin til sjálfrar sín 9 sagbi hún dverg- 
unum upp alla sögu, en J)eir áminntu 
hana enn, og bönnubu henni strengilega 



ab ljúka bænum upp fyrir nokkrum, sem 
þangab kæmi á daginn. 

j)egar drottningin kom heim, gekk hún 
fyrir spegilinn, hróbug í huga, og segir : 




„Spegíll, spegill, herm þú: hver 
hjer á landi fríðust er!" 

þá svarabi spegillinn og sagbi: 

„Frú mín, drottning, frfóust ert þú, 
frfóari öllum, sem hjer eru nú; 
en Mjallhvít, sem fór yfir fjöllin þau sjö, 
og fæfcist nú upp hjá þeim dvergunum sjö, 
er þúsund-falt frfóari 7 en þú!" 



22 



j)egar drottning heyrbi pab ætlabi hún 
ab rifna af reibi og illsku, og sagbi meb 
heiptarhuga : «Mjallhvít skal deyja, hvab 
sem hver segir, og hvab sem pab kostar !» 
Síban gekk hún inn í afhús eitt, sem 
cnginn kom inn 1 ncma hún , og bjó 
par tii ógnarlega eitrab epli. f)ab var 
harla fagurt á ab líta, og girnilegt nijög 
ab borba ; en pab var baneitrab öbrumegin. 
j)egar eplib var til búib, pá breytti 
drottning andlitslit sínum og andlitslagi, 
og bjó sig eins og bóndakonu. j)annig 
út búin fór hún á stab, og gekk til 
dvcrgabæjarins. j)ar barbi hún ab dyrum. 
Mjallhvit leit út um gluggann og segir: 
«Jeg má ekki leyfa neinum manni ab 
koma hjer inn fyrir dyr ; pví dvergarnir 
hafa harblega bannab pab.» 

«j)ab er öldungis rjett gjört, barnib 
gott !» — segir kerling. — «Margur er mab- 
urinn , og hver veit nema hingab kæmi 
einhver órábvandur, sem ætlabi ab gjöra 
pjer eitthvab íllt. En pjer er óhætt ab 
lofa mjer ab koma inn til j>ín; pví jeg 
ætla ekki ab gjöra pjer neitt íllt.» 

«Dvergarnir hafa bannab mjer j>ab, og 
jeg leyfi engum inn, hversu fallega sem 
hann talar,» segir Mjallhvít. 



23 




«J)á þab U segir kerling. «Vib erum 
eins góbir vinir fyrir J)ab , pó jeg fái 
ekki ab koma inn til J>ín í bæinn. Jeg 
er ekki krædd um , ab eplin min gangi 
ekki út, j)ó J)ú kaupir jiau ekki. En, 
heyrbu, parna er eitt epli, sem jeg ætla 
ab gefa f>jcr.» — «Nei, jeg vil J)ab ekki 9 » 
segir Mjalllivít. — «Ha , ha ! J)ú ert J)ó 
aldrei krædd um ab J)ab sje óætt eba 
eitrab, vænti' jeg,» segir kerling. «Sko, 
jeg ætla, J)á sjálf ab borba helminginn af 
J)ví, svo pú getir ímyndab J)jer, hvort 
hinn helmingurinn muni vera nokkurt 
óæfi.» En epíib var svo kænlega til búib, 
ab J>ab var ekki nema hálft eitrab. 



Mjallhvít gat nú ekki stabib patb af sjer 
ab borba hinn fagurrauba eplishelming, 
J)egar hún sá, ab kerlingin hikabi sjálf 
ekki vib ab borba hinn helminginn af J>ví. 
Hún tók vib p\í og beit í J)ab, en óbar en 
hún var búin ab renna nibur fyrsta munn~ 
bitanum, hreif eitrib á hana, svo ab hún 
datt nibur á gólfib eins og daub. J)á 
var hinni vondu konu skemmt, og hún 
sagbi: «Nú J)ykir mjer gaman ab vita, 
.hvenær pú raknar vib aptur.» Síban 
skundabi hún heim aptur í nkib sitt, gekfc 
fyrir sjpegilinn til J)ess ab svala glebi 
sinni, og sagbi hróbug 1 huga : 

„Spegill, spegill, herm þú: hver 
hjer á landi frfóust erl" 

J)á svarabi spegillinn : 

„Fró min, drottning, fegri jþjer 
finnst ei nein á landi hjerl" 

Nú var hin vonda kona ánægb ; hún 
var svo ánægb meb sjálfri sjer, sem slíkri 
konu er framast unnt abvera. En J^egar 
dvergarnir komu heim til sin um kveldib, 
J)á fundu peiv Mjallhvít örenda á góliinu. 



% 



2« 




j)eir hófu hana á lopt, leitubu á henni 
afc eitri, leystu af henni mittisbandib, 
pvobu hana alla upp, greiddu hár hennar, 
og reyndu allt, sem jþeim datt í hug, en 
pab var allt saman tileinskis. Mjallhvít 
raknabi ekki vib; j>ví hún var dáin. j)á 
lögbu dvergarnir hana til 9 settust allir 
sjö nibur hjá líkinu og grjetu yíir j>ví í 
samflcytta prjá daga. j)á ætlubu j>eir ab 
jarba Mjallhvít. En hún leit svo vel út, 
og hafbi enn tapab sjer svo lítib, ab pab 
var ekfci annab sjáanlegt, en ab hún svæfi. 
«j)ab er ógjörningur ab leggja hana Mjall- 
hvít, svona fríba og fallega, nibur í liib 



■ 



26 



dimma skaut jarbarinnar» sögbudvergarnir. 
peir Ijetu jþa smíba utan um hana gagnsæa 
krystalls-hkkistu. þar lögbu þeir Mjall- 
hvít í, ritubu nafn hennar og þab, ab 
hún væri konungsdóttir, meb gullstöfum 
á kistulokib. Síban settu peir kistuna 
út á fjallib, og gættu hennar. Fuglarnir 
komu par og ab, og syrgbu hina fríbu 
mey, fyrst uglan, svo hrafninn og seinast 
dúfan. 



t 



I 



27 



Mjalitrvít lá nú lcngi, Iengi í kistunni 
og rotnafei ekki , heldur leit hún allt af 
svo út, eins og hún væri lifandi og svæfi. 
Hún var enn hvít eins og mjöll, raufe 
eins og blófe, og svört eins og «íbenholt.» 
|)á bar svo til einu sinni, afe konungs- 
sonur nokkur, sem J>ar var á dýraveifeum 
í skóginum, kom til dvergabæjarins, og 
bafe um næturgistingu. 

Konungssonurinn sáj>á kistuna áfjallinu 
og Mjallhvít J)ar í , og hann las gull- 
Ietrife a Iokinu. j)á sagfei hann vife dvergaua : 

«Látife mig fá kistuna mefe henni Mjall- 
hvít í ; jeg skal borga hana eins og upp 
á er sett.» — En dvergarnir sögfeu: «Vjer 
Iátum hana ekki fyrir allt gull og gersemar 
heimsins.» — J)á sagfei konungssonurinn : 

«Geíife mjer hana J)á; |)ví jeg get ekki 
lifafe án hennar Mjallhyítar. Jeg ætla 
afe fara mefe hana eins og dýrmætasta 
hlutinn í eigu minni.» j)egar dvergarnir 
heyrfeu J>elta , auinkufeust J>eir yfir hann 
og gáfu honum krystalls-líkkistuna mefe 
Mjallhvít í. Konungssonurinn varfe J)á 
svo feginn, afe hann hoppafei upp af glefei, 
og Ijet menn sína bera hana burtu þafean 
á herfeunum. En J>afe vildi svo til, þegar 



J>eir báru kistuna nifour af fjallinu, a<b 
]>einj skrikabi fótur 9 og vife hristinginn, 
sem 'Ju'i kom á kistuna, hrökk eplisbitinn 



29 



upp úr hálsinum á Mjallhvít; Jrví hún 
hafbi aldrei rennt honum nibur. 'Mjall- 
hvít lifnabi J)á undir eins vib aptur, og 
settist upp 1 kistunni. 

J)á sagbi hún : «Gub hjálpi mjer ! hvar 
er jeg?» En konungssonurinn rjebi sjer 
varla fyrir glebi og segir: «J)ú ert hjá 
mjer!» Síban sagbi hann henni upp alla 
söguna, eins og dvergarnir höfbu sagt 
honum hana, og mælti: «Jeg elska J)ig 
meira en allt annab i heiminum ; kom J)ú 
nú heim meb mjer í ríkib mitt, og svo 
skalt J)ú verba konan min.» 

Mjallhvít fjekk nú brábum góban J)okka 
á konungssyninum, og síban var allt húib 
undir hrúbkaup J)eirra. 

Mebal J)eirra, sem bobnir voru til brúb- 
kaupsins, var drottningin 9 stjúpa Mjall- 
hvítar. J>egar hún var búin ab búa si^ 
svo vel sem hún gat, og hlaba utan a 
sig gulli og gimsteinum , J>á gekk hún 
fyrir spegilinn og mælti: 



50 

t 




„Spegill, spegill, herm þu: hver 
hjer á landi frftust er! u 

pk svarabi spegillinn : 

„Frú mín, drottning, frio eins og engill þií er, 
en af þjer samt i fríbleika' hin unga drottning ber l u 

j)egar drottningin heyrbi þetta, varb 
hún öldungis hamslaus af'hræbslu og 
bræbi, og var komináfremstahlunnmeb afe 



I 

liætta ab fara til brúbfeaupsins. En öfundin 
rafe hana áfram, og liún gat efefei á sjer 
setib, ab sjá pó pessa nýju drottningu. 
En pegar hún feom inn í veizlusalinn, 
var hún nærri pví libin í óvit af ótta; 
pví hún sá, ab hin unga drottning var 
engin önnur en Mjallhvít. — En par 
stóou járnsfeór á eldinum, og pegar peir 
voru orbnir hvitglóandi , pá varb hin 
gamla drottning ab setja pá upp 9 og 
dansa á peim, pangab til hún datt daub 
nibur. þab voru launin, sem hún fjefek 
fyrir alla meöferbina á Mjallhvít. 




